
LOFSÖNGR 

út af 150. Davíðs sálmi. 

Eftir séra Valdemar Briem. 


Lofa guð þinna; hvar? 
hvar skal iofa drottin? 
Uppi, niðri, alstaðar 
á að lofa drottin. 

Lofa guð í húsi hans, 
helgiddmi skaparans; 
lofa, lofa drottin’ 

Lofa herrann; hve nær þá? 
hve nær lofa drottin? 
Hverjum tíma ársins á 
æ skal lofa drottin. 

Allar stundir, ár og síð, 
alla þíua lífsins tíð 
iofa, lofa drottin! 


Lofa guð þinn herra; hví? 
hvt skal loía drottin? 






— 162 — 


Fyrir verk hans forn og ný 
fólkiö lofi drottin. 

Fyrir dýrð og dásemd haDS, 
dýrðar-undrin skaparans, 
lofa, lofa drottin! 

Lofa herrann; hvernig ])á? 
hvernig lofa drottin? 

Leik þd strengi lífsins á, 
lofa þannig drottin. 

Lofa guð með hörpuhljóm, 
hjartans raust og munnsins róm; 
lofa, lofa drottin! 

Lofa guð þinn herra; livað? 
hvað skal lofa drottin? 
hver ein sál í hverjum stað 
heiðri’ ogprísi drottin. 

Allt, sem heíir andardrátt, 
allt, sem hefir líf og mátt, 
lofi, lofi drottin. 


þRJÚ KIRKJULEG FRAMFARAMÁL. 

Eptir sjera Hjörhif prófast Einarsson. 


Sökum þess að „Kirkjubl.“ tók ekki nema inngangsorð af 
fyrirlestri mínum, sem jeg hjelt á hjeraðsfundi að Undirfelli 
19. júní þ. á. og hirt er í ágústblaðinu þ. á., þá vil jeg mælast til 
þess, að ritstjórn „Sameiningarinnar" ljái mjer rúm í blaði sínu 

fyrir þau 3 aðalmálefni, sem þar eru gjörð að umtalsefni. 

* * 

■sf • 

Hið fyrsta þessara mála er unglingafjelögin. — Ástand 
kirkju vorrar nú á tímum sannar það fullkomlega, að þeirra er 
þörf. það þarf ekki lengra að fara en að vita það, live fágætt 
það er meðal unglinga, að þeir eptir ferminguna haldi áfram 
að fullkomnast að kunnáttu í guðs-orðiog hve vankunnandi all- 
ur þorri alþýðu er í heilagri ritningu. þó engu barni á íslandi 
komi til hugar að segja önnur eins ósköp eins og það, að Absalon 



— 163 — 


hafi verið sonur Mósesar, og að þessi góði sonur haír ráðið hon- 
uin bana, þar sem hann af tilviljun varð fastur í eik nokkurri, 
eða að Lot hafi verið sonur Abrahams oglsmael kona hans. eins 
og dærni eru til í skólum hennar hátignar Victoríu drottningar, 
þá er þó fáfræðin í heilagri ritningu efiaust æði mikil. Heirnil- 
in og söfnuðirnir hafa beðið óumræðilegt andlegt tjón af því, að 
hafa lagt upp á hyllu heilaga ritning, orðið, sem geymir sannleik- 
ann, Ijósið og lífið. þ>að er svo hörmulega vanrækt að láta guðs- 
orð búa rílculega meðal vor. Börnin vita þetta eins og aðrir og 
sjá það fyrir sjer, og það er ekki að búast við, að þau taki sjer 
fram um það, eða taki því ástfóstri, sem aðrir hafna, og það er 
því miður gjört meira úr því að komast í kristinna msnna tölu 
en að vera kristinn með sál og lííi. Hversu affarasælt, æskilegt 
og blessað hlýtur það því að vera fyrir hina komandi kynslóð að 
hefja göngu sína í erinduin guðs-ríkis með þeim alvarlega og 
einlæga ásetningi að láta guðs-orð vera sitt Ijós á veginum og 
fullkomnast meir og rneir í skilningi og anda þess? þiess vegna 
er það skylcla vor, að gjöra allt, sem oss getur hugsazt áhrifa- 
rnikið og gagnlegt, til að vekja og viðhalda kristileguin áhuga 
meöal hinnar yngri kynslóðar. Og má jeg spyrja: Hvað getur 
liaft meiri árangur en að draga hina ungu saman í kristilegan 
fjelagsskap, með því augnamiði, að auðga anda þeirra í rjett- 
um skilningi á guðs-orði, auðga hann að kristilegum dyggðum, 
kenna þeirn að hugsa og vinna í sameining að þeirra andlegu 
velferð, styrkja þá ár eptir ár í elskunni til frelsarans og æfa 
þá í að verða sjálfstæðir og fullorðnir í trúnni? Ef nú prestur- 
inn, forstöðumaður safnaðarins, og fræðari hinna ungu, óskar 
eptir að stofna slíkan fjelagsskap í söfnuðum sínum, til þess að 
geta haft sem bezt áhrif á börnin eptir ferminguna, sein hann 
annars ekki treysti sjertil aðhafa, livað ætti maður þá að hugsa 
um þann söfnuð, sem eigi vildi sinna því máli? Jeg get ekki 
ímyndað mjer, að nokkrum kristnum söfnuði geti blandazt hug- 
ur um það, að þessi fjelagsskapur væri í alla staði hinn ákjósan- 
legasti, ekki einungis fyrir unglingana, heldur einnig fyrir allt 
safnaðarlífið yfir höfuð. Jeg get eklci imyndað mjer nokkurt 
kristið foreldri, scm ekki fyndi sig kallað til að hvetja barn sitt 
til að vera ineð í þessum fjelagsskap og ekki vildi sjálft fylgja 
þessu málefni með lífi og sál. — Auðvitað kostar þetta prestinu 



— 164 — 


talsverða fyrirhöfn, sera jeg get þó ekki ætla'ö að stæði í vegi fyr- 
ir þessu fyrirtæki, en brá'ðum mundi hver söfuuður kappkosta 
að útvega sjer og presti sínum aðstoðarmenn. færa til að kenna og 
leiöbeina og fúsa til að' gefa í sölurnar til þess einn eða tvo klukku- 
tíma á helgum dögum. og ætti það að vera því hægra, sem krist- 
indóm á nú að kenna í kennaraskólum. þó nú presturinn sje 
eindreginn talsmaður þessa fjelagsskapar, getur liann þó ckkert 
gjört, sem að gagni sje, nema með hjálp ötulla stuðningsmanna. 
Telji söfnuðurinn það úr, eða sinni því aö eins með hangandi 
hendi, getur presturinn litlu áorkað. Hjeraðsfundir vorir, scm 
hver eptir öðrum hafa tekið barnafræðslumálið á dagskrá sína, 
geta, að minni meiningu, ekki látið staðar nema við það, sem 
komið er. Aðalatriðið er því það, að hin kristilega fræðsla og 
kunnátta verði að kristilegum nótum þegar í lífi barnanna og 
blessun og ljósi á komandi lífsleið þeirra. Próf íbiflíusögum og 
barnalærdómi sýnir að eins kunnáttu eða vankunnáttu barn- 
anna, en það á að festast, styrkjast og prófast á ókominni æfi 
þeirra, hvern andlegan fjársjóð þau hafi hlotið og að hverju and- 
legu liði liann verður. Hjeraðsfundirnir iiafa að eins byrjað það 
mál, sem þeir þurfa að framhalda lengra og hafa ár eptir ár á 
dagskrá sinni. 

Anna'ð er „College“-mkY\<$ svo kallaða, það mál, að styrkja 
bræður vora í Vesturheimi til að koma upp æðri skóla eða 
menntastofnun fyrir kirkjufjelagið. 

það hefur glögglega verið tekið fram af hinum ágætustu 
mönnurn vorum, bæði hver þörf sje á þessu, og að það sje brýn 
Qg be'in skylda þjóðkirkju vorrar að láta þetta mál til sín taka 
í orði og verki; og enginn hefur hingað til orðið til að mótmæla 
því. Allir, sem hugsa nokkuð meira en daginn og veginn, hver 
einasti maður, sem viðurkennir, að oss beri að elska bræður vora, 
ekki með orði og tungu, heldur í verki og sannleika, hljóta að 
finna og skilja, að þetta mál snertir oss á sjerstakan hátt. það 
er nú trauðla nokkur inaður á íslandi, sem ekki eigi einhvern 
ættingja eða fornkunningja í Vesturheimi. íslendingar vestan 
og austan hafs eru tvær greinar á sama stofni; blómgist önnur, 
hefur það blessunarrík áhrif á liina; fölni önnur, þá er liinni 
hætta búin. Að lúterska íslenzka kirkjufjelagið sje í þröng, 
verða allir að sjá. Óvinir þess sækja að því á allar hliðar, öll 



meðul eru notuð af andstæSingum þess til aS eyðileggja hiö 
mesta þrekvirki og kærleiksverk, sem nokkur íslenzkur prestur 
hefur unnið: það aS samansafna löndum sínum í hinni miklu 
tvístrun (diaspora) þar vestra undir merki sannrar og lifandi 
trúar. Til þess hefur hanrx lagt í sölurnar tíma sinn og efni, 
krapta og heilsu; og þó margir ha.fi stutt hann með mikilli sjálfs- 
afneitun og drengskap, þá hefur liann horiö langt af öllurn rneö 
sínum kærleikseldi og öðrum aðdáanlegum hæfilegleikum. Jeg 
þarf eklci að taka það fram, að þessi maður er sjera Jón Bjarna- 
son. Nafn lians stendur fyrst á blaði fyrir öllum framförum og 
og kristilegu lífi og fjelagsskap vestur þar, og straumar þcssa 
lífs hafa óneitanlega náð til kirkju vorrar hjer heima. Jeg 
nefni hjer sjera Jón Bjarnason, því að skólahrrgmyndin er hans, 
og hann hefur komið henni ótrúlega langt á leið þrátt fyrir hina 
beiskustu rnótspyrnu andstæöinganna. En er vjer sjáum, hvað 
einn maður orkar, sem með lrfi og sál stendur að værki sínu, 
maður, sem vjer að öðru leyti erum í mikilli skuld við, hvað 
niundum vjer þá ekki geta allir í sameining, ef Jesús Kristui- 
og kristindómsins kærleiksandi væri lifandi hjá oss? })að er nú 
almennt viðurkennt vestan og austan hafs, að íslenzka lúterska 
kirkjan í Vesturheiroi muni tæpast geta vonazt eptir vexti og 
viðgangi, nema hún korni á stofn æðri menntunarskóla til að 
mennta unga nrenn á sínu móðurmáli, og undirbúa þá til starf- 
seini í þarfir lcirkjufjelagsins. jjetta hefur reynzt hið áhrifa- 
mesta og heillavænlegasta ráð í öllum kristilegum landskirkjum 
þar vestra, svo að tæpast má heita, að nokkurt kirkjufjelag 
standi þar á föstum grundvelli, ef slíka menntastofnun vantar. 
Danir, Svíar og Norðmenn, ogþó einkum þjóðverjar, eiga marg- 
ar og stórkostlegar þess kyns menntaslofnanir, og heimalöndin 
hafa álitið það helga skyldu sína, að leggja fjc til styrktar þeim 
bæði af almannafje og af frjálsum sainskotum. — En vjer höf- 
um ekkert gjört í þessu efni, þó vjer sjáutn hina brýnu þörf og 
hve tiltölulega fáum mönnum, sem í kirkjuf jelaginu eru, erþetta 
stórvirki ofvaxið. Nú liefur þjóðflokkur vor vestra fengið al- 
mennt orð á sig meðal einhverrar hinnar menntuðustu ogprakt- 
iskustu þjóðar heimsins fyrir starfsemi, dugnað og námfýsi, og 
ættutn vjer ])á ekki að verða fyrstir til að styðjaþetta álit á þjóð- 
fiokki vorum með eindreginni og fljótri hjálp til að koma þeirri 



— 166 — 


menntastofnun á fót, þar það ekki einungis yrði til að efia álit 
þjóðflokks vors í augum Ameríkumanna, lieldur bætti úr til- 
finnanlegum skorti og ynni honum liið mesta gagn í öllu tilliti. 
Rísum því upp allir sem einn maður, yngri semeldri, til að leggja 
hönd á þetta verk. Látum ekki bræður vora bíða lengur eptir 
hjálp vorri, t-r vjer hefðum átt að veita fyrir löngu. Fyrst 
það óefað er velferðarmál kiikjufjelagsins vestra, þá er það 
einnig óefað velíerðarmál kirkjunnar heirna á íslandi; og það er 
trú mín, og margra, sem betur sjá en jeg, að þessi skólastofnun 
muni með tímanum hafa góð áhrif, ekki einungis til glæðingar 
kristilegri trú meðal þeirra, sem í þjóðkirk junni standa vestan 
og austan hafs, heldur muni hún einnig draga marga inn í kirkju- 
fjelagið af flokki þeirra, sera nú eru andstæðingar og mótmæl- 
endur þess. 

þar sem nú mál þetta er þannig vaxið, verður að búast við, 
að allir prestar vilji sinna því af alhuga, eins og það er varla 
efamál, að vjer eigum fjölda-marga leikmenn, sem munu stuðn- 
ingsmenn þess, enda ætti það að sýna sig á hjeraðsfundunum á 
þessu sumri, því jeg tel vist, aðþeir taki það aliir mótmælalaust 
á dagskrá sína. 

Hið þriðja er kristniboðsmálið'. 

Sannarlega er það mál hins nýja boðorðs; mótmælalaust er 
það öndregismál kristilegs kærleika. Kristniboðendur hafa allt 
frá tírnum Páls postula og allt til jæssa dags verið útvaldir 
stríðsmenn drottins, útvaldir með lifandi trú og sjálfsafneitun, 
fúsir til að leggja lífið í siilurnar fyrir Krists nafns sakir. Mót- 
mælalaust eru þeir viðhald og máttarstólpar Krists kirkju á 
jörðinni. — Vjer Islendingar erum sorglega lítið kunnugir 
þessu stórkostlega kærleiksmáli kristiiegrar kirkju, oghöfumþá 
líka farið á mis við hina miklu andlegu blessun, sem kynning 
þess veitir trúaðri sálu. Að því er þetta inál snertir, höfum vjer 
verið eins og inniluktir í andlegu fangelsi vanþekkingar og af- 
skiptaleysi, án þess að vita hið minnsta, livað í heiminum gjörist 
í þessu efni. Allar aðrar landskirkjur halda úti mörgum tíma- 
ritum, sem nálega daglega skýra frá markveröuni viðburðum 
frá kristniboðsakrinum, og kristnir söfnuðir reita sig til að gefa 
enda ríkmannlega af fátækt sinni tilstuönings og framkvæmdar 
þessu kærleiksmáli. 



—1G7— 


þa5 munu nú margir segja, enda þeir, sem alls ekki vilja 
spilla fyrir þessu mili, að það sje á óheniugum tíma uppborið, 
þar sem bæði sje harfc í ári, verzlunarkjör með lakasta mófci og 
peningaskortur í landinu, að þegar litið sje á kjör almennings yfir 
höfuð og með sjerlegu tillifci til þess, að flesta mun langa til að 
sinna skólamálinu sem bezt, J;á sjo það mesta ofætlun og van- 
hugsun að ætlast til þess, að bæði þessi mál geti fengið greiðai- 
undirtektir hjá alþýðu; það sje betra að sinna einu máli vel en 
tveimur illa, og ekki iiafi því hingað til verið hrósað að vera „gæs 
í öllu“ {goose in all);og annað fleira þessu líkt.—En þessi ogþví- 
lík ummæli eru engar nýjar viðbárur; það er eldgamall söngur, 
sem því miður er orðinn að þjóðlagi hjá oss. það er ekki vandræði 
að finna ástæður, þegar maður vill hlíía sjer og vill ekki vera. 
með. Jeg ætla og öldungis ekki að ganga móti þessum viðbár- 
um, en jeg vil leyfa mjer að full) 7 rða, að vjer sjeum ekki svo 
fátækir, að vjer geturn ekki, ef vjer viljum vel, sinnt sómasam- 
lega báðum þessum málum í einu. þegar vjer á annað borð 
erum komnir á þá sannfæringu, að mál þetta sje þess vert, að 
hin íslenzka þjóð taki það alvarlega til greina, þá verðum vjer 
um leið sannfærðir uin, að vjer getimi það. það er sannfæring 
hjartans, sem leggur efnin í hendurnar. Enginn vonast eptir 
miklurn framlögum, sízt svona í byrjuninni, frá hinni fámennu 
Jjjóð vorri, en það getlmi vjer verið vissir um, að öll kristileg 
kirkja í heild sinni vonast eptir nokkru, og er lengi búin að von- 
a.sfc eptir því. það er og retlun mín, að livergi annars staðar í hin- 
um kristna heimi sjeu sjötíu þúsundir manna saman koinnar á 
einurn bletti, sem ekki leggi neitttil þessara mála. Setjum nú,að 
það teldi.st svo til, að hvert mannsbarn á landinu gæfi 3 aura, þá 
mundi engan einstakan muna J?að neinu; en hvert kristniboð 
munar mikið um 2—3 þúsundir króna. þið mætti kalla svo, að 
gjöfin frá hverjum einum væri svo sem ekkert, en enginn af oss 
getur sagt, hve miklu hin samanlagða gjöf kynni að muna. 
Setjum svo, að vjer værum fátækari en allar aðrar sjiitíu þúsund- 
ir í heiminum. Nú, jæja! gefum þá af fátækt vorri, og fyrir 
það verðum vjer oss ekki fremur til minnkunar en ekkjan, 
sem forðum lagði fcvo smápeninga i fjehirzlu guðs (Lúk.21,4). 
— Heyrið þjer ekki allir rödd í brjóstum yðar, er segir: Legg 
þú á djúpið, út á kærleiksdjúpið, til aö frelsa sálir frá dauða. 



Leggjum þá allir út á cljúpið. það er rödd drottins vors, erkall- 
ar oss. Enda þótfc hann kalli oss á níundu, og ef til vill á elleftu 
stundu, enda þótt vjer heyrum liann segja: „Hví standið þjer 
hjer allan daginn iðjulausir? :< — þá segir hann þó: „Farið þjer 
í víngarð minn, og það, sem rjett er, munuð þjer fá til 
launa“. Hinir síðustu geta orðið fyrstir eins og hinir fyrstu 
síðastir. það er að vísu ofur-lítill skattur, sem vjer 
leggjum á oss, kristnu vinir, en svo lítill, að vjer vitum 
ekki af því, og erum jafn-ríkir eptir sem áður af þessa heims 
gæðum. En drögum í guðs hænum ekki lengur að gjalda hann. 
því það er heilagur skattur, kærleiksskattur, sem vjer höfum 
dregið undan í mörg ár. Oss ber því nú, einmitt nú, að leggja 
út á djúpið; það er aldiei svo lílið, sem vjer fáum til hlutar, að 
það sje ekki margfalt hættumeira, já saknæmara, að bíða leng- 
ur byrjar. Hugsum öldungis ekki um fátæktina, ómöguleg- 
leikana, verzlunarkjörin, peningaleysið, eða um það, aö vjer 
þurfum að rjetfca einhverjum öðrum hjálparhönd, eða að vjer 
verðum að gjöra það og það fyrir sjálfa oss, því á meðan vjer 
erum að velta þessu fyrir oss, ölum vjer upp í oss kærleiksleysið. 
nærsýnina og nápínuskapinn, sem aldrei hefurneitt til að leggja, 
hvernig svo sem á stendur, og hversu hátt sem guð og menn 
kalla. Leggjum allir út á kristniboðsdjúpið. Hikum oss ekki 
lengur. Vjer höfum ekkert til afsökunar. Yfirgefum strendur 
vandræðanna, strendur frægðarlausrar kyrrsetu, og leitum oss 
kristilegs frama og frægðar með því að ferðast í anda með öðr- 
um kristnum mönnuin til fjarlægra stranda, til þjóðanna, sem 
sitja í inyi’krinu, og leggjum vorn lítinn skerf þar í guðs fje- 
hirzlu. Og \'jer tökum ]iað inn með annari hendinni, sem vjer 
gofum með hinni, því með þessu flytjum \-jer kristniboðsmálið 
í vora eigin landi. Vjer búuin því griðastað í hverri kirkju- 
sókn og á hverju einasta heimili. Hinn árlegi kærleiksskerfur 
til heiðingja-landanna verður árlegur kærleiksfjársjóður safnað- 
anna. Og slíkt mál, sem þetta, vona jeg að hjeraðsfundir taki á 
dagskrá sína. 

Undirfelli, i Októbermánuði 189"2. 



—169 


„AÐ MEÐTAKA SÍN GŒÐI 1 LÍFINU“. 

iT 

Á FTESTA SUNNUDAG EFTIR TEÍNITATIS, 

eftir J. C. Heitch, áðr prest í Kristjaníu, nú biskup í ICristjánssandi i Noregi. 
í>ýdd afritst. „Sam.“J. Bj. 

Texti: Lúk. 16,19—31 (Riki madurinn og Lazarus). 

Af öllum guðspjöllum kirkjuársins er guðspjallið fyrir 
sunnudaginn í dag vissulega það, sein mannhræddr prestr allra 
sízt myndi vilja útskýra. því hvað í boðan kristindómsins œsir 
og eggjar tíðarandann fremr til mótmæla en þetta, sem guðsorð- 
ið fyrir daginn í dag óneitanlega inniheldr: að til er kvalastaðr 
fyrir þá, sem ekki deyja í drottni,—að þessi staðr opnast þeirn taf- 
arlaust eftir dauðann,—að kvölunumþar erað líkja við eldsloga, 
—að djúpið, sem aðskilr þennan stað frá paradís, verðr eigiyíir 
stigið,—að einnig allt aðrir menn en afhriik mannkynsins, stór- 
glœpamennirnir, opna augu sín í þeim kvalastað? Getr nokk- 
ur neitað því, að prédikanin, sem drottinn Kristr fiytr oss hér, er 
einmitt það, sem raddir tíðarandans kalla helvítis-prédikan? Og er 
því þá haldið fram, að slík prédikan sé hjartalaus, sjúk af löng- 
un í að fordœma, heimskuleg og þvert ofan í alla skynsama 
þekking á guði, er eigi geti viljað fordnema nokkra skapaða 
skepnu sína. Sá þjónn, 'sem hér með trúmennsku flytr orð drott- 
ins síns, án þess að dragaþar nokkuö undan eða bœta þar nokkru 
við, má við því búast fyrir brag'Sið, að óvild sú, sem rnenn ekki 
jiora að láta lenda á drottni svo að á beri, komi niðr á sér, og 
það því harðara sem honum tekst betr að láta sannleiks-brodd 
hins guðdómlega orðs smjúga inn í samvizkur tilheyrandanna- 
það er því mjög auðskilið, að prestr sá, er hræðist menn, yrði 
feginn að nmga ganga þegjandi fram hjá þessu guðspjalli. 

Reyndar hefi eg nú þá von umsjálfan mig, að mér sé óhætt 
að segja, að eg hafi lært að óttast dóm drottins yfir kenning 
minni svo mikið, að mér standi hér um bil á sama, hvort orð 
mín láta mönnum vel eða illa í eyrum. Engu að síðr óska eg 
þess i dag fremr en nokkru öðru sinni, að dyljast á bak við 
drottin, svo að þér algjörlega gætuð gleymt mér út af vissunni 
um það, að það, sem þér heyrið, er alls eigimt n skoðun, mín orð, 
heldr opinberan drottins og dómr drottins. Eg óskaþessekki 



■ 170 — 


mín vegna; ]?aö gjörir mér lítið, þótt ]?ér taliö illa um mig. En 
yöar vegna óska eg þess, svo að þér ekki fáiö tilefni til sökum 
gallanna á kenning minni aö vinda yðr undan drottni, er hann 
í dag snertir samvizkur yöar. Eg ætla ]jví aö leitast viö, aö 
halda inér svo fast, sem mér er unnt, viö orð og hugsan text- 
ans. Og tneð því aö til eru þeir menn, sem spaklega haf’a kom- 
izt að því, að orðið „helvíti“ standi eiginiega livergi í frumtext- 
anum, þá ætla eg alveg að sleppa því að viðbafa þetta orö. Hinu 
getr enginn neitað, að skrifað stendur, að ríki maðrinn hafi 
verið í „kvölutn", þá er hann opnaði augu sín eftir dauðann; og 
svo hugsa eg honuin standi alveg á sama, hvort kvalastaðr Itans 

o o o 1 

er kallaðr gehenna eða hades, helvíti eða ríki hinna dauðu. 

Af hinu há-alvarlega efni í þessari frásögu drottins er þetta. 
ef til vill, alvarlegra en allt annað, að ríka manninum er alls 
ekki iýst sem lastafullum manni. Væri honum lýst eins og 
ágjörnum, lauslátum, miskunnarlausum, grimmum manni, þá 
gæti allir hœglega látið \ era að sjá mynd sinnar eigin ætísögu 
sýnda í sögu hans. því hver skyldi vilja gangast við því svona 
rétt með sjálfum sjer, að hann lifi lastafullu iífi? En nú segir 
drottinn ails ekkert eiginlega illt um ríka manninn. l)ú getr 
verið allra heiðarlegasti maðr, og þó verið eins og hann. Ef 
til vill, getr hvorki þú né aðrir fundið neina sérstaka ástœðu tii, 
að þú þurfir að óttast glötunina. Og þó getr hlutskifti rika 
mannsins orðið þitt. Eða er ekki svo, að þá er vér leitum eftir 
orsökinni til þess, að ríki maðrinn hlaut að opna augu sín í kvöl- 
unum, þá sýnist býsna ervitt að finna hana? ])aö sténdr ekkert 
um ]iað, að hann hafi aflað sér auðœfa sinna með rangindum eða 
á annan hátt gjört sig sekan í nokkrum glœp. Hafi hann, þá er 
hann „lifði hvern dag í djHölegum fagnaði“, gjöi't sig sekan í of- 
áti, drykkjuskap og frillulifnaði, þá getr ]ietta að minnsta kosti 
ekki hafa verið hin eiginlega orsök glötunar hans; því þess er 
alls eigi getiö í frásögunni. Ekki haföi liannheldr verið ágjarn 
og harðbrjósta maðr, því liann lét fátœklinginn Lazarus, kaunum 
hlaðinn, Hggja við húsdyr sínar; en oss skilzt vel, að hefði ríki 
maðrinn verið harðbrjósta, myndi hann ekki hafa leyft Lazar- 
usi að liggja á þeirn stað, þar sem hin viðbjóðslegu kaun hans 
og sár ávallt urðu fyrir augum hans, er hanngekk inn í hið 



— 171 — 


skrautlega hús sitt. Og hefði hann ekki all-örlátlega látið út- 
hluta leifunum frá borði sínu, ];á myndi Lazarus eigi hafa sókzt 
eftir að liggja einmitt fyrir hans dyrum ogineðþví komahonum 
til að veita sér eftirtekt. Ekki heldr höfum vér ást-œðu til að 
ætla, að hann hafi haft tilfinning fyrir öðrum að eins þar, sem 
hann, eins og að því, er snertir Lazarus, gat eigi látið vera að sjá 
eymd þeirra; sá maðr, sem er að hugsa um brœðr sína á jörð- 
unni, eftir að hann ejálfr er kominn í kvalirnar, getr vissulega 
ekki, meðan liann lifði hér, hafa verið án hluttekningar í böli 
meðbrœðra sinna. Mun hann þá hafa verið fordœmdur fyrir þá 
sök, að hann var maðr auöugr? það er óhugsanda; því Abraham 
hafði líka verið stór-ríkur. Eða fyrir þá sök, að hann „klæddist 
purpura og dýrindis líni“? það er jafn-óhugsanda, því Davíð, 
maðrinn eftir hjarta guðs, hafði líka veriö klæddr í purpura- 
búninff. 

O 

Hvað skyldi það þá liafa verið í lífi þessa meinlausa manns, 
er ekki var hnegðr til nokkurra eiginlegra glœpa, sem gat vald- 
ið því, að hann eftir dauðann opnaði augu sín í kvölunum? Vér 
finnum að eins eina ástœðu tilfœrða í frásögunni, það er að segja 
þessa, að hann „hafð'i meðtelcið' sin gœði meðan hann lifði 
„Minnstu þess, sonr“, segir Abraham „að þú meðtókst þín gœði 
meðan þú lifðir, en nú verðr þú kvalinn 1 '. Hér er ekki eitt orð um 
það, að meira þurfi til þess að glatast enþetta, aðhafanotið sinna 
gœða á hinni jarðnesku æfi sinni; þvert á móti tekr Abraham 
það fram, svo sem það, er hljóti að verða og ekki geti verið öðru- 
vísi, að sá, sem hafi notið sinna gœða hér í lífi, hljóti að kveljast 
eftir dauðann. Svo framarlega sem vér blátt áfram höldum oss 
við orð drottins án þess að bœta nokkru við frá sjálfum os-s, hljót- 
um vér að játa því, að hér er greinilega kennt, að maðr geti glat- 
azt enda þótt hann hafi margt gott við sig, fyrir þá sök, að alls 
ekki útheimtist neitt annað eða meira til þess að geta glatazt en 
þetta, að vér meðtökum gœði vor hér í lífi. 

þar sem guðs orð kennir þannig, þá getr það þó með engu 
móti verið svo að skil ja, að sérhvcrt farsælt líf á jörðinni endi- 

i) I íslenzkn biblíunni nýjustu (brezkn biblíufélags útgáfunni) stendr: „fni 
nauzt hins gÖða í lífinu“, og er það mjog ónákvæm þýðing þess, er stendr í frumtext- 
anum gríska, sem aftr á móti er alveg rétt þýddr í hinni norsku biblíu-útgáfu, er 
lieuch fer eftir í prcdikan þessari. 

W- 



172 — 


lega liafi. glötun eftir dauðann í för með sér, svo að stundleg vel- 
vegnan náist eigi nema því a'5 eins, a5 maðr leggi sáluhjálpina 
í sölurnar, og hlyti þá hver alvarlegr maðr að fyllast kvíða, þá 
er guð veitti honum einhverja góða gjöf. Og þá værum vér 
neyddir til að sœkjast eftir kvölum og steypa oss í eymd og al!s 
ekki láta oss nœgja, að berjast fyrir því að bera með þolinmreði 
þrensringarnar, sem liinn agandi kærleikr drottins, en ckki hinn 
náttúrlegi vilji vor, leggr oss á herðar. En allir vita, að þetta er 
eigi kenning ritningarinnar; hún áminnir oss þvert á móti um 
það, að „þaklca guði föður fyrir alla hluti“, og þá ekki að eins 
fyrir það, sem eilift er; hún kennir oss, að „öll skepnaguðs er góð 
og engin burtkastanleg, sé liún þegin með þaklcargjörð*'; hún 
lec-PT oss í munn bœnina um dafflegt brauð oo- kemr með þann 
boðskap, að „öll góð gjöf komi að ofan frá föður ljósanna". En 
þar sem það nú engan veginn getr verið hugsan ritningarinnar, 
að ríki maðrinn lra.fi kvalizt eftir dauðann af Jjví aö honum 
vegnaði vel hér í líti, hvað getr hún þá átt við, ír hún jafn-óneit- 
anlega tekr það fram, aö hann hafi „mcðtekið sín greði meðan 
hann lifði“ sem einu orsökina til glötunar hans. 

Hugsun ritningarinnar er sú, að allt það, sem ríki maðrinn 
þekkti, hafði tilfinning fyrir og mat sem gœði, heyrði þeirn hlut- 
um til, sem að eins verðr notið í þessu lífi. Sín gœði varð hann 
að meðtaka meðan hann lifði hér; því það, sem maðr getr tekið 
með sér í dauðanum, þekkti hann ekki sem nein gœði; þá tr 
hann hafði skilið við lífið á jörðunni, var hann um leið skilinn 
við þann stað, þar scm hann hafði öll sín gœði. I augurn hans 
hafði að eins hiö holdlega og áþreifanlega haft virkilegleik. Að 
það v T ar gott að lifa eins og hann dag livern í dýrðlegum faguaði, 
og að það var vont að liggja eins og Lazarus, hlaðinn kveljandi 
kaunum, það hafði honutn vel skilizt; því gátu og önnur eins bág- 
indi og Lazarusar vakið meðaumkan hans. En það, að hann, 
ríki maðrinn, gat þurft á rneðaunikan Lazarusar að lialda, fyrir 
]iá sök, að honum fannst það ekki nein gœði að hafa jiann guö> 
et' hjálpaði Lazarusi til að bera byrði lífsins, — jtað myndi hon- 
um hafa virzt hlœgilegt. Hann vissi alveg vafalaust, að það 
voru mikil gœði, að mega án ótta fyrir skorti horfa fram til 
elliáranna, en að það gæti verið gott að safna fjársjóðum fyrir 
eilífðina, það virtist honum að eins hégómamál. Um eilífðina 





— 173 — 

°g ];að, sem henni heyrir fcil: dóminn, eilíftlíf, sáluhjálpina—hefir 
hann vafalaust hugsað, að enginn gæti vitaö neitfc meS vissu. 
Eilífðin hefir staSið fyrir hugskotssjónum hans eins og óleysan- 
leg ráSgáta eSa eins og dimm þoka, sem varpar hjúpi yfir allt 
og alla, án þess aS nokkur einn hafi nokkru sinnikomiS þaðan til 
baka til aS segja oss, hvaS hún geymir í skauti sínu, því er allt 
gleypir. það guðs orð, sem vér sjáum liann fyrirlíta enn, eftir 
aS í kvalirnar var komið, hefir hann eðlilega enn þá meir fyrir- 
litiö á jörðunni. Gœðin, sem guðs orS bauð honum: aftrhvarf, 
trú, náð, synda-fyrirgefning, líf í samfélagi meS guði, reynd guðs 
kraftar í veikleik trúaðra, réfctr guðs barna til að erfa sálupjálp- 
ina — allt þetta hefir í augum hans ekki verið nein gœði, lieldr 
tómar ímyndanir, og allt til samans tekið var það ekki eins mik- 
ils virði fyrir hann eins og að lifa í dýrð og fagnaði einn einasta 
dag. Fyrir hann var gioð's rilci ekki til, og svo gat hann þá, 
elclci heldr verið til fyrir guðs rílci. 

Hugsaöu þér svo þennan mann á því augnabliki, er hann er 
nýdáinn. Rlun sú breyting, sem að eins er líkamleg og sem er 
fólgin í því, að auga lians brestr og hjarta hans hættir að slá, 
hafa getað gjört hann að öðrurn manni? Er það líklegt, að hann ; 
sem nokkrum mínútum áðr að eins þekki sársauka líkamans 
sem böl fyrir sig, og auð sinn í þessum heimi sem sín einustu 
gœði, liafi nú allt í einu orðið fyrir þeirri breyting, að allt, er 
hann áðr hafði fyrirlitið, hafi verið orðið honum dýrmætt, og 
allt það, er áðr hafði verið honum dýrmætt, einkis virði? Er 
ekki iniklu sennilegra, að þá er hann opnaði augu sín og fann 
eilífðina slíta sig frá öllu, er hann skoðaði sem gœði fyrir sig á 
jörðinni, liafi hann hlotið að finna til óendanlegs saknaðar, 
kveljandi löngunar eftir öliu því, sem liaföi verið innihaldiö 
lífi lians, svo að vöntunin hafi nú hlotið að finnast honum eins 
og óendanlegur tómleikr? Vér þurfum jafnvel eigi að hugsa um 
hina háværu dómsrödd hinnar vaknandi samvizku, sem engar 
heimsraddir framar gátu deyft. Vér þurfum ekki að draga það 
með inn í hugsan vora, hvernig hann nú, er það var orðið of 
seint, hlýtr að liafa fundið til þess, að það voru til gœði, er hann 
hefði getað tekið með sér í dauðanum. Hitt er nóg, að vér höld- 
um oss að því eina, er ritningin nefnir, að hann hafði öll sín 
gœði á jörðunni, og skilst oss ]iá vel, að hann hlut að íinna sig 



— 174 — 


glataðan, þar sem all.s ekkert það var til, er hjarta hans þekkti 
sem gœði. 0, þú skilr víst, ef þú að eins vilt skilja það, að 
það' er sannleikr hið fornkveðna, að ríka manninum myndi hafa 
fundizt hann vera í helvíti, þótt guð hefði gctaö sett hann inn í 
himnaríki, með því hinn helgi fögnuðr hinna hólpnu í guði og 
undirgefni þeirra undir vilja hans í samfélagi hins fullkomna 
kærleika hefði iilotið að vera viðbjóðr hinu guðlausa og óstýri- 
láta hjarta lians, þar sem þau gceði, er hann þekkti eins og sína 
einustu eign, áttu þar eigi heima. 

Jú, víst skilr þú það, því mér myndi stórlega skjátlast, svo 
framarlega sem eigi hafa verið þær stundir í lífi þínu, er þú ó- 
sjálfrátt fannst til þess, að sá maðr, sem r.efir sín gœði í þessum 
heimi, getr eigi í dauðanum inngengið í guðs ríki. 

En þótt þú viljir eigi við það kannast, að þú sért nú einmitt 
maðrinn, sem hefir öll sín gœði í heimi þessum, þá þekkir þú þó 
eflaust fleiri en einn, er þú hiklaust rnunt segja þetta um: „það 
er mesti meinleysingi, en að hann nokkurn tíma Játi liugsansína 
og hjarta komast út yfir þau málefni sjálfs sín og annarra 
manna, sem að eins snerta hið veraldlega, eftir því liefir vissulega 
enginn tekið.“ Og hafi svo einhvern tíma komið alveg ílatt upp á 
pig fregn um það, að pessi kunningi þinn, er þú fyrir örskammri 
stundu talaðir við á götunni, væri snöggdáinn, kenndir þú þá elcki, 
fyrst meðan þú varst undir liinum skelfandi álirifum þessara tíð- 
inda, undir niðri Iiálfvegis til ótta fyrir því, livcrnig örlög þessa 
manns kynni að hafa orðið í dauðanum? Stóð þer ekki ósjálfrátt 
stuggr af að liugsa um það, ef þú værir í hans sporum, og það 
enda þótt þú, ef til vill, hefðir skömmu áðr öfundað hann? Dú 
bœldir reyndar þessa tilfinning brátt niðr, ávítaðir jafnvel sjálfan 
þig fyrir það að hafa hugsað svo illt um hinn burtfarna, og þér fannst 
sú hugsun bera vott urn liarðneskju lijarta þíns, og þú komst þór 
rótt strax niðr á þeirri sannfœring, að enda þótt liinn látni ekki gæti 
sagzt tilheyra hópi guðhræddra manna, þi væri hann þó langt um 
of góðr til að geta orðið fordœmdr. En því munt þú þó naumast 
geta neitað, að fyrstu beinu áhrifin, sem hinn óttalegi atburðr liafði 
á þig, voru þau, að það væri voðalegt að deyja eins og þessi maðr. 
Og ef þú svo fám dögum síðar við greftran hans skyldir liafa heyrt 
prest tala um hann svo sem þann, er barizt hefði hinni góðu bar- 
áttu trúarinnar og væri síðan genginn inn í fögnuð herra síns, pá 
beinlínis hneykslaöi þetta þig; svo viss c arstu um það, aðþessium- 



— 175 — 


mæli væri ósannindi. Og f>ú greipst sjálfan pig næstum í pví, að 
vera farinn að brosa að þeirri hugsan, hvernig pessi maðr, sem allt 
til síðustu stundar ekki hafði haft vit á öðru enhinu jarðneskastarfi 
sínu, haíi hlotið að iíta út í hópi heilagra fyrir hásæti guðs. Það 
getr og komið fyrir hér við gröfina, að p>ú dœmir sjálfan þig fyrir 
að láta annað eins detta pér í hug; en pú fær par eigi við gjört. 
Samvizka pín hefir með langt um of sterku afli kennt pér pann 
sannleik, að sá maðr, sem hefir öll sín gœði hér í lieimi, á engin 
gœði á himnum. Neitaðu svo ekki pessu, sem pú í raun og veru 
veizt svo vel: Hvorki hræðslu-tilfinning sú, er allt í einu greip 
pig við fregnina um pað, að kunningi pinn værilátinn, nélieldrpað, 
hve sterklega pú ávítaðir pig fyrir pað að hafa í hjarta pínu fellt 
yfir lionum dóm, átti rót sína að rekja til kærleiks píns til hans. 
f>að var í raun og veru samvizka pln, er máttinn fékk til að slá pig 
og vitna fyrir pér, svo að pú fannst, að pú myndir vera par sem 
kunningi pinn er nú, ef pú liefðir dáið liina sömu nótt; og pað var 
hin vanalega ákefð pín í pví að pagga hina vakandi eamvizku niðr, 
sem kom pér til pess tafarlaust að sjá kærleiksleysið í dómi pínum 
yfir hinum látna. E>að var ekki liann, heldr pú sjálfr, sem pú vildir 
forðast að dœma, jafnskjótt og pú fékkst tíma til að sefa óró pá, 
er hin hræðilegu tíðindi vöktu í samvizkunni, pá er pau hittu pig 
óviðbúinn. t>ví að pá er einhver naaðr neyðist til að segja sjálfum 
sér sannleikann, veit hann ávallt með fullri vissu, að par sem ein- 
hver liefir fjársjóð sinn og setr í hann sáluhjálp sína, par hiytr 
hann og að hafa lrjarta sitt. 

En á pá sá, sem hólpinn vill verða hjá guði, að varast að láta 
nokkuð verða sér kært á jörðinni? Er pað lieimtað, að guðsé hinn 
eini fjársjóðr lijarta hans, pannig, að hann skuli ekki kæra sig um 
nokkurn skapaðan hlut í heimi pessum og verði að óttast um sálu 
sína I hvert skifti sem hann tekr eftir pví, að eitthvað pað, er pessu 
lífi tilheyrir, verðr honvun kært? Á t. a. m. afstaða kristins manns, 
ef rétt skal vera, við liið jarðneska starf lians að vera pannig, að 
hann að vísu vinni pað með trúmennsku fyrir pá sök, að drottinn 
hefir fengið honum pað, en pó með eins lítilli ást til pess og áhuga 
á pví, eins og guð hefði gjört pað að ætlunarverki ltfs hansað ausa 
vatn með sáldi? Hví fer fjarri. Dá er ritningin segir: „Elskið 
ekki heiminn eða pá liluti, sem í honum eru; ef einhver elskar heim- 
inn, pá er kærieikr föðursins ekki í honum“, — pá er par að eins 
átt við pann kærleik, sem setr heiminn í staðinn fyrir guð, en alls 



—176 


ei£T-i þann kærleik, er elskar heiminn í guði. £>ví f>að getr f>ó með 
engu móti verið hugsanin, að pví meiri kærleik sem einhverífær til 
guðs, p>ví minni eigi kærleikr hans að vera til heims f>ess, sem guð 
hefir elskað svo, að hann gaf son sinn eingetinn honum til frelsis. 
Enginn getr gjört verk sitt svo, að f>að verði að guðsf>jónustu, 
nema hann beri kærleik í brjósti til Jvess verks. Það, sem guð 
heimtar af börnum sínum, hvað sem hann lætr lífskjör Jjeiira verða, 
er nefnilega ávallt f>etta einmitt, að f>au flétti hinn helga kærleik 
hans inn í sitt eigið líf og beri tnálefni hans fram gegn öllu f>ví, 
sem í hjörtum sjálfra þeirra og fyrir utan f>au í heiminum er J)ví 
til hindrunar, að þessi kærleikr vinni sigr. En hvernig ætti nokk- 
ur að fá kennt heiminum kærleik og beitt honum gegn heiminum, 
svo framarlesja sem sá liinn sami maðr eirn hefir ást á kærleikanumV 
Guð setr börnum sínurn aldrei neitt f>að fyrir, sem í sjálfu sér hefir 
enga f>yðing og að eins á að vera til p>ess að venja f>au til lilyðni. 
Hann fer eigi að við börn sín eins og faðir, sem til f>ess að kenna 
syni sínum að reikna setr honum sitthvað fyrir, er enga aðra f>yð- 
ing hefir að fá úrlausn á en f>að, að kenna barninu reiknings-kuun- 
áttuna. Nei, eins víst og kærleiksliugsanir guðs stjórna lífi heims- 
ins og liann hefir allt til f>ess að gjöra undirbúning að Jrví, að ríki 
hans komi í dýrð f>ess, f>á skulu og börn hans vita, að verk Jæirra, 
hversu lítið sem p>að kann að sýnast, hefir f>ó gildi sitt og göfug- 
leik fyrir f>á sök, að f>au eru samverkamenn guðs og þjónar lians 
kærleika. Þau liljóta p>á að elska mannfélag p>að, er guð liefir sett 
f>eim að vinna í, heimili p>að, f>ar sem frœkorn kærleikans bera 
mestan ávöxt, f>jóð f>á, er Jiau skoða sig sameinaða eins og limina 
á líkamanum, lieim þann, sem á óteljanda hátt minnir f>au jafn- 
mikið á guð og hann hvetr p>au til að vinna hans verk — með fegrð 
sinni og fallveltu, með speki sinni og mætti, með synd sinni og 
neyð, með hcefilegleik sínum til að fullnœgja svo margri kröfu sál- 
arinnar, og með vannmætti sínum til að seðja dýpstu löngun 
hennar. 

En hvernig eiga guðs börn J>á að komast hjá pví, að hafa mörg 
gœði í heimi pessum? Allt pað, sem vér höfum kærleik til, pykir 
oss auðvitað gott. Já, svona er það: Guðs börn hafa m'örg gœði í 
þessum heimi, en sín gœði, eða pað, sem er hið eiginlega líf peirra, 
hið eina, sem pau örvæntingarlaust ekki geta án verið, pað, sem 
kærleikr peirra fær allan sinn kraft frá og sem gjörir alla aðra liluti 
pess virði, sem Jjeir eru, pað hafa þau ekki í Jiessum heimi. Því 



- 177 - 


hin sönnu gœði guðs barna er guð sjálfr með allri þeirri náð, sem 
hann hefir opinberað í Kristi og sem liann veitir peim með p>ví í 
samfélagi andans að láta líf sitt streyma inn í hjörtu peirra. Kessi 
sín gœði meðtaka pau eigi að eins hér í lífi, heldr verða pau pvert 
á móti í fylling sinni einmitt ldutskifti peirra í eilífðinni. Fyrir 
pví verða þeir menn eigi snauðir í dauða sínum: pá fær einmitt 
lífið peirra, sem áðr liefir verið pjáð og niðrbœlt af byrði syndar- 
innar, tœkifœri til pess að ná fullum og frjálsum proska, og jafn- 
velpau verk, sem peir hafa tamið sér hér í heimi, fylgja peim, fyrir 
pá sök, að pau hafa í sér hið eilífa frjóvgunaraíl kærleikans; pau 
voru í guði gjörð. Með hjarta því, er guðs barn fyrst af öllu heíir 
gefið guði, elskar pað pá heiminn eins og guð elskar heiminn. Svo 
framarlega sem slíkr maðr gjörir petta, dregr kærleikrinn hann eigi 
frá guði, heldr til guðs; J>ví að pað er guð, sem guðs barnið elskar 
í öllu sköpunarverki lians. Sá maðr aftr á móti, sem gefr lieim- 
inum hjarta sitt í staðinn fyrir guði, fær heiminn fyrir sinn guð. 
t>ví fær hann og öll sín gœði í þessum heimi, og pví er það og, að 
hann er án guðs í lífinu og án guðs í dauðanum, og hinum megin 
skilr hann ekki fremr en hérna megin né kannast við hina dypstu 
pörf sálar sinnar, að lifa i sameining við kærleik guðs. 

Sjáið ríka manninn, er hann hóf upp augu sín í kvölunum. 
Hvað er það, sem hann kvartar um? Ekki um aðskilnað sinn frá 
guði, heldr um liina brennandi löngun sína eftir heiminum, par er 
hann hafði öll sín gœði. Hvaða liuggun er pað, sem hann óskar 
eftir? Ekki synda-fyrirgefning og náð, heldr einn dropi af þeiiri 
nautn, er hann var vanr að sefa hinar brennandi ástríður sínar með. 
Hverjum kennir hann um eymd sína? Ekki sjálfum sér eða synd 
sinni, heldr guði og pví, hve ónógarséfrelsisráðstafanirhans. Hann 
finnr til ófarsældar sinnar, en ekki til sektar sinnar. Hann aumk- 
ast innilega yfir sjálfan sig, en liann dœmir ekki sjálfan sig. í 
kvölunum eftir dauðann breytir hann alveg eins og hann lilytr að 
hafa gjört meðan liann á jörðinni kveinaði undan sjúkdómspjáning- 
unum; einnig pá, getr vel verið, að hann liafi beðið um vægð án 
pess að liafa nokkurn grun um það, að sátt sálarinnar við guð var 
sú hjálp, sem haun purfti að fá; einnig pá, getr vel verið, að liann 
hafi fundið til pess, að nú varð eigi framar neins pess notið, erhann 
kallaði sín gœði; en pá alveg eins og í kvölunum hefir hann kvart- 
að um guð, en ekki sjálfan sig. Eða munum vér hafa hann fyrir 
rangri sök, er vér segjum, að ákæra gegn guði felist í pessu orði 



— 178 — 


hans: „Eg bið þig, faðir, að f>ú sendir Lazarus í liús föður míns, 
piví eg á fimm brœðr, svo að hann vari p>á við, að ekki komi peir 
líka i p>ennan kvalastað“? t>ví með pessum orðum tekr hann pað 
greinilega fram, að ef guð að eins hefði vitað eins vel og hann, 
hvað gjöra p>arf til pess að menn fái komizt lijá p>ví að glatast, og 
að væri guð að eins eins miskunnsamr og hann, pá myndi liann 
aldrei liafa lent í pennan kvalastað. Æfinlega hafði hann haft vit 
á pví að finua afsakanir, p>á er um pað var að rœða, að hafnalijálp- 
ræðis-tilboði guðs, og vaninn hafði gjört hann liálærðan í peirri 
íprótt, að láta pverúð hjarta síns dyljast undir ábreiðu fagrgalans, er 
hann gat dregið sig á tálar með. Og pessa íprótt kann hann enn pá. 
E>að lætr svo undr vel í eyrum, að heyra hann í sínum eigin kvölum 
hafa tilfinning fyrir hættu brœðra sinna og vera að hugsa um að 
frelsa pá; en á bak við pessa vingjarnlegu bœn felst pó svona lög- 
uð ákæra: „Hví var enginn úr hópi hinna framliðnu sendr til mín, 
meðan eg var saman með brœðrum mínum í liúsi föður míns, til 
pess að hann fengi varað mig við, að eigi skyldi eg lenda í pennan 
kvalastað?“ Hann er ófáanlegr til að sleppa rétti sínum til svona 
lagaðrar ákæru; í kvalastaðnum alveg eins og á jörðinni s/knar 
hann sjálfan sig, en slengir sökinni upp á guð. 

Og orsökin til pess, að hann getr gjört petta, er nú sem fyr 
fyrirlitning hans á guðs orði. í pessu lífi hefir hann hugsað, að sér 
væri ókætt að láta fram hjá sér fara pað, sem guðs orð segir um 
aftrhvarf og trú, af pví að lionum hefir sýnzt jafn-lítið að markapað, 
er pað hótar, eins og hitt, er pað lofar. Margsinnis hefir hann víst 
sagt, að pað, sem sagt er um kvalastaðinn, gæti enga hrætt nema 
börn, og að góðr svefn í sinni eigin mjúku sæng væri meiri gœði í 
reyndinni 3n fyrirkeitið um livíldina í faðmi Abrahams. í kvölun- 
um liugsar hann eins; hvort brœðr lians hafa guðs orð eða allsendis 
ekki ueitt sér til frelsunar, stendr honum alveg á sama; til pess 
purfti nefnilega eitthvað virkilegt, nokkuð, sem alvara er í, svosem 
pað, að einhver framliðinn kœmi og vitnaði fyrir peim; pá, en ekki 
fyr, væri allt gjört, sem unnt væri, til pess að peir fengi komizthjá 
glötuninni. Og í pessu vill ríki maðrinn alls ekki láta sannfœrast. 
í pverúð hjarta síns neitar hann pví, sem Abraham fullyrðir. Ilann 
er ófáanlegr til að samsinna pví, að pað sé nóg að hafa Móses og 
spámennina, af pví að pá liefði hann orðið að gefa pað eftir, að 
hann mætti sjálfum sér og engu öðru kenna um glötun sína. t>essi 
p verúðarorð: „Nei, faðir Abraham“—eru síðustu orðin,sem vér heyr- 



— 179 — 


um til hans. Með þessu neii lokar hann sig eins og áðr út úr guðs 
ríki; því |>að hlytr p>ó að vera Jjóst, aðguðsríki getr eigi opnazt 
fyrir f>eim manni, sem neitar bæði gœzku og réttlæti guðs ogþyk- 
ist sjálfr bæði rétthærri og miskunnsarnari en guð, eins og hann 
liefir komið fram við oss, þá er liann i orði sínu hefir kennt oss að 
þekkja veg hjilpræðisins. 

JÞað hefði þó átt að vera auðvelt fyrir ríka manninn að sjá, 
hvernig guðs orð er nœgilegt til að gjöra syndugan mann sáluliólp- 
inn. E>ví liann hafði fyrir augum sér syndugan mann, er hann 
þekkti svo vel, Lazarus, er hann nú hvíldi í faðmi Abrahatns. Á 
jörðinni lröfðu þeir tveir, ríki tnaðrinn og Lazarus, átt jafn-auðvelt 
með að verða sáluhólpnir. Báðir höfðu þeir haft guðs orð, og báð- 
um var jafn-auðið að Játa það ganga sér til lijarta. Dað hefði 
reyndar átt að vera örðugra fyrir Jrinn þjáða Lazarus að fá ást á 
guði, sem lagði á hann svo þungar þrautir. En liann liafði ekki sín 
gœði hérna megin. Hann hefði getað það þrátt fyrir fátœkt sína 
og sjúkdómskröm; auðrinn, sem liann aldrei átti, lieilsan, sem liann 
aldrei fékk að njóta, hefði engu að síðr fyrir það getað verið eina 
löngun hjarta hans. E>á myndi vöntun þessa lífs gœða liafa fyllt 
hjarta hans bitrleik gegn guði og mönnum, og með liinni sterku 
þrá sinni eftir munaðarlífi, sem hann aldrei liafði af aðsegja, myndi 
liann engu síðr en ríld maðrinn Jiafa getað fyrirlitið alla þá andlegu 
fjársjóðu, or guðs orð bendir á, og fyllzt gremju út af því, svo sem 
nokkru, er fundið liefði verið upp á til þess að draga fátœklinginn 
og mótlætisbarnið á táJar, í því skyni, að koma þeim lil að bera 
byrðar lífsins með þolinmœði og án uppreisnar hugsana. 

En Lazarus hafði gjört það, sem rílci maðrinn ekki gjörði, enda 
þótt honum væri það jafn-auðgefið og Lazarusi: Hann liafði Játið 
guðs orð fá vald yfir hjarta sínu, og við það hafði hann fengið 
reynslu fvrir þeim gœðum, sem ná út yfir þetta líf. Samfélagið 
við euð var orðið að aðalcrœðum lifs liacs. £>etta getum vér vitað 
af nafni því, er frelsarinn gefr lionum. í livert skifti, sem vér út- 
þyðum frásögu þessa, getum vér eigi annað en minnzt þess, hvað 
nafnið Lazarus merkir; því að í því kemr fram orsökin til þess að 
þessi maðr varð liólpinn. lazarus þyðir nefnilega: „guð veitir 
lið“. E>ar sem þá frelsarinn gefr lionum þetta nafn, þá vill hann 
með því Játa skiljast, að það, sem sérstaklega einkenndi hann, svo 
að hann þekktist á því eins og væri það nafn Jtans, var liin óbilandi 
trú hans 4 liösinni guðs Lu að liggja sjúkr og snauðr einn dag- 



— 180 — 


inn eftir annan, — að horfa á hverjum degi gegnum opnar dyr á 
dýrðina og fagnaðinn við borð ríka mannsins, en verða að láta sér 
nœgja afgangsleifarnar, —að hafa tilfinning fyrir pví, að vera eins- 
konar olnbogaharn guðs á jörðinni, en pó engu að síðr að lialda sér 
rólogum út af vissunni um hjálp guðs, og ennfremr að verape&.ktr 
af honum, er hjörtun rannsakar, sem sá, er átti nafnið Lazarus, — 
pað getr enginn, nema liann liafi reynt, hvernig hin andlegu gœði, 
sem guðs orð gefr fyrirheit um, geta verið svo mikil og virkileg, að 
fyrir pau skuli hér í lífi sálinni veitast hjálp guðs gegn gjörvallri 
neyð lieimsins. Þegar í pessu lífi hafði Lazarus sín gœði í guðs 
ríki. Ekki varð hann heldr annar maðr við dauða sinn en hann áðr 
var. Hann átti þegar hér í lífi pau gœði, er liann gat tekið með 
sér inn í eilífðina, eins og ríki maðrinn pegar hér í iífi hafði útilok- 
að sig úr guðs ríki, af pví hann fyrirleit og pá líka ekki viidikann- 
ast við önnur gocði en þau, er hann gat átt hér í lífi. Lazarus varð 
ekki hólpinn fyrir pá sök, að hann hér í lífi liafði verið snauðr, og 
ekki heldr glataðist ríki maðrinn fyrir pá sök, að liann hafði verið 
auðugr; en Lazarus varð hólpinn, af pví hann, þráttfyrir allt pað, 
sem hefði getað freistað hans til að neita miskunnsemi guðs, trúði 
pó vitnisburði guðs orðs uis miskunn hans við synduga menn, og 
fékk svo par af leiðanda að reyna, að guð hjálpar enda pótt engin 
hjálp sö synileg. Og ríki maðrinn glataðist, af pví að hann, prátt 
fyrir alla gœzku guðs honum til handa, lét ekki leiðast til pess að 
leita hans, lieldr fyrirleit gjörvallan ríkdóm lians miskunnsemi og 
átti allt til síðustu stundar öll sín gœði í pessum heimi. Lazarus 
og ríki maðrinn voru báðir syndarar, áttu báðir jafnt kost á pví, 
að láta frelsa sig, pekktu báðir hið sama guðs ©rð. Har sem nú 
annar peirra varð hólpinn fyrir pað, að hann með hjálp guðs orðs 
eignaðist guð sein sín goeði, en hinn par á móti glataðist fyrir pað, 
að liann í lífi og dauða fyrirleit öll önnur gœði en pau, erhann átti 
hér í lífi, — er pað pá ekki nœgilega ljóst, að pettaer honum sjálf- 
um eingöngu að kenna, svo að liann sjálfr, en ekki guð, er orsök 
til fordœmincfar sinnar. 

Eg ætla í dag að láta yðr sjálfa um puð, að heimfœra pessa 
frásögu upp á iíf yðar. Gleyinið að eins ekki pessu eina: pað er 
ekkert annað illt, sagt um ríka manninn en petta, að liann hafði 
meðtekið sín gœði hér í lífi; meira er ekki sagt. En pá vitið pér 
og út af pessu, að enda pótt lieil-mikið gott geti sagt orðið um yðr 
og enn pá meira yðr til afsökunar, — hlýtr petta að vera sagt um 



181 — 


yðr: „peir meðtaka sín gœði hór í lífi“; en p>á hlytr líka sam- 
kvæmt orðum frelsarans að verða'sagt um yðr: „J>e:r munu eftir 
dauðann upphefja augu sín í kvalastaðnum“. 

Og svo enn petta eitt: Spurðu ekki, hvernig guð geti viljað 
fordœma nokkra af skepnum sínum, pví guð vill engan fordœma. 
En spurðu pig, hvort pú sjálfr vilt vera svo grimmr, að pú fordœm- 
ir sjálfan pig. Iíuggaðu pig ekki með [:>ví, að pú sórt ekki svo 
proskaðr (í hiuu illa), að pér með djöflinum geti orðið varp- 
að í helvíti; heldr rannsakaðu, hvort pú eftir pínum eigin dómi sért 
hœfr til pess að innganga í guðs ríki, par sem öll börn hans hafa 
samfélag með honum. Spurðu pig í einu orði að segja, hvar pú 
átt gœði lífs píns; pá mun pér, ef til vill, skiljast, hvernig sá drott- 
inn, sem kom, ekki til pess að doema heiminn, heldr til pess að heimr- 
inn skyldi frelsast fyrir hann, með kærleiksfullri umhyggju gat 
bent oss á glötun, pá er vér sjálfir búum oss, ef vér pykjumst svo 
sjálfbjarga, að vér getum verið án guðs kærleika, fyrir pá sök, að 
vér girnumst að eiga gœði vor hérna megin. Stöndum pá ekki á 
móti samvizku vorri; kostum eigi kapps um að draga hana á tálar, 
deyfa rödd hennar, svæfa hana og forherða hana; heldr höfum hug 
til að losa oss við alla sjálfsblekking, allar afsakanir og allan heila- 
spuna hugsananna, svo að samvizkan fái vald til að skapa pá til- 
finning í oss, að gnð vtrðr að vera gœði hjartans , svo framarlegu 
sem . vér eigum ekki að glatast, heldr Jtafa eilift /íf. Amen. 


PRÓFESSOR GlSLI JOHNSON. 


Einhver hinn merkasti lút. guSfræðingur, sem núei uppi, er 
Gísli Johnson, prófessor við háskólann í Kristjaníu. Hann er af 
íslenzkum ættum, Espólíns-ættinni, og varð sjötugur að aldri 10 
sept. í haust. í tilefni af þessu 70 ára afmæli hans várð mjög 
tíðrætt um liann og starf hans í norskum blööutn. þykir os.s 
því ekki úr vegi, að benda lesendum vorum á þennan 
merka guðfræðing, er unnið hefur þjóðkirkju Norðmanna ómet- 
anlegt gagn.—Hann tók embættispróf í guðfræði árið 1845 meö 
ágætiseinkunn. Næstu tvö árin var honum veittur háskólastyrk- 
ur til að ferðast til ])ýzkalands og lialda námi sínu þar áfratn. 
A þessu tímabili las ltann fyrst við háskólann i Berlín og \ arð 



■ 182 — 


þar mest fyrir áhrifum frá Hengstenberg. })a?ian íor hann til 
Leipzig og hitti þar þann naann, er seinna átti aS verða sam- 
verkamaður hans og vinur, G. P. Ccispari, nú nýlátinn. ViS 
háskólana í Tybingen, Erlangen og Heidelberg dvaldihann einn- 
ig nokkurn tíma. þegar hann kom heim aptur, hafði hann um 
nokkurn tíma ofan af fyrir sjer ineð því að leiöbeina guðfræðis- 
nemendum og búa þá undir próf. En þennan tíma var hann líka 
einlægt síprjedikandi. Hann prjedikaði á hverjum einasta degi 
vikunnar í kirkjum og bænaliúsum, bæði í borginni sjáifri og á 
landsbyggðinni umhverfis. Voru þessar ræður hans svo fullar 
af eldi og andagipt, að fólkið streymdi saman til að heyra þenn- 
an lærðn mann tala um kærleika guðs til mannanna, því þótt 
hann lærður væri, talaði hann svo einfalt og bláttáfram, að hinn 
mest fákunnandi maður hlaut að skilja. Ný andleg hreyfing 
vaknaði u])p meðal fólksins, bæði lærðra manna og alþýðunnar. 
það, sein Johnson virtist hafa um frarri flesta aðra menn, var t. d. 
það, að hann haföi jöfn áhrif á alla, sem hann náði til, svo þessi 
volduga hreyfing, sem út frá honum gekk, náöi til allra flokka 
mannf jelagsins jafnt. Árið 1854« gekkst hann fyrir því, að 
myndað væri í Kristjaníu fjelag til að reka kristniboð í landinu 
sjálfu. Fjelag þetta hefur ákaflega miklu til leiðar komið, og 
prófessor Johnson er lífiö og sálin i því fram á þennan dag. Hann 
varð kennari við háskólann 1S60 og kenndi hann jrar trúfræöi, 
þangað til prófessor Friðrík Petersen tók að kenna hana árið 
1877; síðan liefur hann kennt kirkjusögu. En hann hefur ekki 
lokað sig inni á háskólanum, nje hugsað eingöngu um vísindin, 
þótt hann í sinni grein hafi staðiðhinum lærðustu guðfræðingum 
jafnfætis. Arið 1867 gekkst hann fyrir myndun „Norsku Lú- 
ters-stofnunarinnar“. það er aðallega bókasölustofnun, sem gef- 
ur út og selur síðun út um landið guðsorðabækur af öllum teg- 
undum, sumar f'yrir lærða guðfræðinga, aðrar fyrir ómenntaða 
aljiýðumenn. Hefur bóksala þessi verið rekin með miklu meira 
kappi en ahnennt gjörist og bækurnar verið bornar út um alit 
land, inn á hvert heimili í afskekktustu dolunum, til jiess alþýð- 
an skyldi ætíö hafa tækifæri til að lcsa guðs orð. Mikið af bók- 
um þessum hafa verið varnarrit gegn vantrú og villu. Gróðan- 
um hefur ætíð verið varið til kristilegra fyrirtækja, einkum til 
iunanlands-ki'istniboðs, — Árið 1868 var hann frumkvööull að 



— 183 — 


myndun ..Díakonissu-stofnunarinnar". það er skóli fyrir ógipt- 
ar stúlkur, er takast vilja þann starfa á hendur að hjúkra veik- 
um, optast fyrir alls enga borgun. Annan eins starfa takast 
engar neina kristnar konur á liendur, sem leggja vilja líf sitt í 
sölurnar til að lina þjáningar xnannanna. Undirbúnings-mennt- 
un þeirra kennir þeim ekki síður að hjúkra að sálum hinna 
sjúku en að líkamanum, og liafa þær efiaust orðið verkfæri í 
hendi drottins til að snúa mjög mörgum deyjandi mönnum til 
trúarinnar á frelsarann. Fjöldi kvenna gengur á stofnun þessa í 
Kristjaníu, og liafa þær þaðan breiðzt út um allt land, til ómetan- 
legrar blessunar fyrir andlega lífið í landinu,—Árið 1871 var 
hann einhver helzti hvatamaðurinn að því að stofnað væri „Stú- 
denta-heirni!ið“ svo nefnda. Áður bjuggu stúdentar hingað og 
þangað út um bæ, og var opt mjög illt að vita, hvar þeir voru 
niður komnir. Afleiðingin af þvi var óregíulegt líf, drykkjuskapur 
og svall. Til þess að koma í veg fyrir þetta, var „Stúdenta-heim- 
ilið“ stofnað. það er stórbygging, þar sem stúdentar eiga lcost á 
að búa saman. þangað er leitazt við að safna saman á hverju 
ári þeim af stúdentunum, sem enga vini eða vandamenn eiga þar 
í höfuðstaðnum. þarna eru þeir undir áhrifum beztu manna, 
sem um fram aUt hugsa urn að opna augu hinna ungu náms- 
manna fyrir því afii, sem kristindómurinn hefur í sjer fólgið, til 
að varðveita matininn fra spilling og illum lifnaði. — Prófessor 
Johnson liefur að einhverju leyti verið riðinn við svo að segja 
hverja einustu trúarlega lífshreyfing í landinu, og endurhætur 
þær, er innleiddar hafa verið i þjóðkirkjuna norsku, eru lang- 
mest lionum að þakka. Hann er tneðlimur aðal-nefndar liins 
norska biblíufjelags og hefur vorið það síðan 1845. Harm er í 
„nefndinni til að liðsinna norskum söfnuðum erlendis, sem í 
nauðum eru staddir“, og hefur sú nefnd starfað mikið einlægt 
síðan hún var sett árið 1858. Hann á ínikinn og göfugan þátt i 
seinustu endurskoðun biblíuþýðingarinnar norsku. Að telja upp 
öll þau kristilegu fyrirtæki, sem liann hefur komið á fót eða át 6 
öfiugan þátt í, mundi verða allt of langt mál. Vjer bætum því 
að eins við, að hve nær sem presbaskólinn á íslandi f*r annan 
eins mann og Gísla Johnson, eins trúarheitan, ötulan, ósjei hlífinn, 
framkvæmdarss.man, kemur það í !jós, livort ekki væri unnt að 
kippa mörgu í lag í kirkju þjóðar vorrar. Meinið er engati veg- 



—184— 


inn þa5, að ekkert sje unnt að gjöra. En meiniS er, að manninn 
sýnist enn þá vanta. Mun ekki drottinn senda hann á sínum 
tíma? (Fr.J.B.) 


FRÁ TÖNDJJM VOJRUM 1 UTAH. 


Eins og knnnusrt er, hefur landi vor Runólfur Ruuólfsson 
starfað um nokkur undanfarin ár sem lúterskur trúboði meðal 
þeirra landa vorra í Utah, sem liorfið hafa aptur frá Mormóna- 
villunni til sinnar upprunalegu trúar. Veitti kirkjufjelag vort 
honum tii þess ieyfi sitt og staðfesting á ársþinginu við íslend- 
ingailjót árið 1890. Hann hefur átt mjög erfitt, því fátækt- 
in er mikil og Mormónar gjöra svo sem að sjálfsögðu allt til 
að spilla fyrir starfi hans. Fyrir rúmu ári sneri hann sjer til 
General Gounr.il, cinhvers öflugasta lút. kirkjufjelagsins hjer í 
landinu, með bón um styrk, er fjélag vort eigi gat veitt honum. 
Nú hefur þetta lút. kirkjufjel.samkvæmt meðmælum vorum reist 
kir.kju handa hinuin ísl, söfnuði í Spanish Fork, og var kirkja 
þessi vígð 31. okt. síðastl. af 5 lútersknm prestum; var einn þeirra 
þýzkur, tveir sænskir, einn norskur, einn (Rev. J. F. Beatesjinn- 
lendur. Hinn síðast taldi hjelt vígsluræðuna og vígði kirkjuna. 

Um nokkurn undanfarinn tíma hefur R. Runólfsson stund- 
að guðfræðisnám undir umsjón lútersku nágranna-prestanna þar 
vestur frá. Hann gekk svo undir próf, skriflegt og munnlegt> 
nú i haust, og virðist hnnn liafa leyst það allvel af hendi, því að 
prófinu loknu fjekk Rev. Beates umboð til að vígja hann til 
prests. þessi prestsvígsla fór fram sama daginn og kirkjuvígsl- 
an, byrjaði kl. 7.30 um kvöldið og stóð yfir þangað til kl. 10. 
Uið merkilega og um lcið óvanalega við báðar þessar guðsþjón- 
ustur var jiað, að þær fóru fram á 5 tungumálum. Ræður voru 
haldnar á ensku, þýzku og sænsku. Sumir af sálmunum voru 
sungnir á 5 tungumálmn, og voru auðvitað til þess valdir þeir 
sálmarnir, er standa í öllum lút. sálmabókum. R. R. las upp á 
íslenzku kirkjuvígslutextann (1. Kon. 8, 43, —30). Sem út- 
göngusálmur við hádegisguðsþjónustuna var sunginn sálmur Lút- 
ers „Vor guð er borg á bjargi traust" á ensku, þýzku, sænsku, 



— 185 — 

norsku oy íslenzku. Viö kvöldguösþjónustuna var sunginn 
sálmurinn „Nú gjaldi guði þökk“ á öllum þessum tungumálum. 
—„Sam.“ óskar síra Runólfi og söfnuöi hans allrar hamingju og 
blessunar í tilefni af báöum þessum vígslum. Drottinn gefi, aö 
þessi nýi lút. prestur verði einlægur og ötull starfsmaður í vín- 
garðinum, og gefi honum náð til að verða mörguin sálum til frels- 
is. Hann leggi líka blessun sína yfir þetta nývígða kirkjuhús 
þarna í landi Mormónavillunnar og kalli þangað marga, ef unnt 
er, alla Islendinga, sem gjörzt hafa Mormónar, svo þeir finni þar 
aptur þann guð, sem þeim í æsku var kennt að þekkja, trúa og 
treysta. (Fr. J. B.) 


Prófessor Huxley, hinn alkunni agnostík og vísindamaðrá 
Englandi, hefir nýlega í ritgjörð einni í tímaritinu „FortnigJitly 
Revieiv“ farið þeim orðum um trúarlærdóm kristilegrar kirkju, 
er talsverða furðu hafa vakiö bæði nieðal kirkjunnar manna og 
vantrúaðra andstæðinga hennar. 

„Mér virðast trúarlærdómarnir“, segir liann, „um guðlega 
fyrirhugan, uppruna-syndina, meðfœdda spilling mannsins, hin 
illu örlög meira hluta mannkynsins, yfirráð djöfulsins hér í 
heimi (o. s. frv.) —, þótt að lærdómum þessum megi finna, miklu 
nær hinu sanna en „frelsis“-draumórarnir, sem mörgum gezt svo 
einstaklega vel að, að börn öll sé fœdd góð (syndlaus) og að það 
sé að eins dœmi spillts mannfélags að kenna, að þau halda ekki 
áfram að vera það, að hverjum manni sé getíð, að fullnœgja hinni 
siðferðislegu hugsjón, svo framarlega sem hann reynir til þess, að, 
allt það, sem er illt með tilliti til hins einstaka, sé gott, að því 
leyti sern það snertir liið gjörvalla, og annar slíkr heilaspuni, er 

lætr sem ekkert só til nema gott. --Eg hefi injög sterka 

trú á því, að hegning komi fyrir athafnir, sem í eðli sínu eru 
svo eða svo, eigi að eins í þeirri tíð, sem nú er, heldr og um all- 
an ókominn aldr, er fyrir manni kann að liggja, livort sem sá 
aldr er langr eða skamrnr. Á tilveru helvítis trúi eg þáauðvit- 
að; því eg hefi þaö fyrir satt, að allirmenn með ljósri meðvitund 
um rétt og rangt-hafi „stigið niðr til helvítis" ogdvalið 



— 186 — 


þai’ fullkomlega nógu lengi til þess, ab' bera skyn á það, hvað 
óendanleg liegning þýðir.“ 

þetta síðasta skilst öðrum eins manni og Huxley, en kirkju- 
mönnunum sumum, jafnvel meðal þeirra, er halda vilja lútersku 
nafni, þykir annað eins hégómi, er mannleg skynsemi aldrei fái 
fallizt á. Svo það sýnist nærri því hugsanlegt, að slíkir menn 
innan kirkjunnar ætti nú að geta farið að læra trú á ýmsar 
kenningar kristindómsins af manni eins og Huxley. 

-------- 

Svo telst til, að í Itúslandi sé hálf fjórða millíón Gyðinga. 
Svo sem kunnugt er, hafa þeir í síðustu tíð orðið að sæta óþol- 
andi ofsóknum af hinum grísk-kaþólsku þegnum Rússakeisara, 
og þar fyrir utan hafa þeir eins og aðrir þar í landi tekið ósköp- 
in öll út sökum hallæris. Til þess að frelsa þessa rússnesku Gyð- 
inga frá samskonar hörmungum á ókominni tíð hefir Hirsch har- 
ún með samþykki keisarans sett í gang þeð stórkostlega fyrir- 
tœki, að tíytja allan þennan fjölmenna Gyðingahóp hurt úr 
Rússlandi til lnns forna föðurlands þeirra, Palestínu, og fá þeim 
þar tryggan framtíðarbústað. Á arinu, sem leið, skyldi mann- 
flutningr þessi byrja, og var ákveðið, að tala þeirra, er þá skyldi 
hafa vistaskifti, væri 20 þúsnndir. En á þessu ári eiga langt- 
um tíeiri að verða tíuttir burt. Ollum þessum mikla fólksflutn- 
ingi á að vera lokið á 25 árum. Stjórnin rústneska stýrir mann- 
fiutningunum ásamt nefnd einni af Gyðingum, sem Hirsch kýs, 
og til tryggingar fyrirtœkinu á Gyðinganefnd þessi að hafa und- 
irgengizt, að depónera eitt hnndrað þúsundir rúblna í ríkissjóð 
Rússlands. 


Nú er járnbraut nýlögð frá Miðjarðarhafinu til Jerúsalem; 
var hún hátíðlega vígð áðr en á henni hófst reglulegr vagnlesta- 
gangr, og sendi Tyrkjasoldán sérstakan fulltrúa ásamt hópi 
verkfrceðinga frá Konstantínópel til þess í sínu nafni að vera 
við það hátiðarhald. Sló formaör járnbrautarinnar upp veizlu 
mikilli við það tœkifœri. Járnbrautin byrjar í bœnum Joppe, 
aðalhöfn Gyðingalands við Miðjarðarhafið, gengr í gegnum Kamle 
og Lydda og nokkra fleiri bœi, og endar í Jerúsalern. það vav 



áSr 36 (enskra) mílna leiö, en járnbrautarleiðin er naumast syo 
löng. Tekr fer'ðin á járnbrautinni frá hafinu til hinnar fornu 
helgu borgar að eins hálfa fjórðu klukkustund, og ganga tvær 
lestir á brautinni daglega bæði til og frá. 


Einn dag milli jdla og nýárs (30. Des.) var rétt ár liðið síð- 
an ritstjóri blaðs ];essa lagðist í hiuum þungbæra sjúkdómi sín- 
um. I byrjun Nóvembermánaðar gjörði hann fyrstu tilraun til 
að skreiðast úr rúminu, og seint í Desernber var bati hans orðinn 
svo rnikill, að hann gat verið í kirkjunni á aðfangadagskvöld 
jóla og talað þar opinberlega út af fagnaðarboðskap jólahátíðar- 
innar, og sörnuleiðis á nýársnótt út af árarnótunurn. 

Hann talaði hið fyrra kvöldið aðallega út af æfintýrinu 
íagra eftir Hans Christian Andersen, sem segir frá laufblaðinu 
himinfallna. Engill flaug hátt uppi í himni með blóm úr 
jurtagarði drottins. Hann kyssti blómið, og við það losnaði á 
því eitt ofrlítið blað og féll niðr í eyðiskógi niðri á jörðinni. 
þar festi það rœtr og náði undarlega fljótum vexti rnitt á nieðal 
trjánna og allskonar villijurta. En engin af þeirn jurtum kann- 
aðist við hina nýju plöntu. þistlarnir og brenninetlurnar gjörðu 
að henni háð og töldu eftir henni plázið, sem hún tók upp. Vetr- 
inn kom, en í staSinn fyrir að visna og veslast upp, eins og aSr- 
ar jurtir, dafnaði jurtin nýja vel, og það Ijómaði svo undarlega 
og dýrðlega af henni, þá er sólin skein á lrana í skanrmdeginu 
og miðsvetrarkuldanum. Og með vorinu varð hún á stuttum 
tíma blómlegasta plantan í skóginum. þá kom hálærðr grasa- 
frœðingr, prófessor frá háskólanum, áþennan stað í rannsóknar- 
ferð. Hann skoðaði jurtina í krók og kring, en hann var jafn- 
nær eftir þá skoðun. Jurtin átti hvergi heima í grasafrœðinni 
hans; hún var augsýnilega einhver aðskotajurt. þistlarnir og 
netlurnar tóku þessum dórni með lotning, og sýndu henni enn 
meiri fyrirlitning. — En stúlka noltkur, hrein og saklaus, kom 
þarna í skógarrjóðrið, þar sem himinfallna jurtin hafði vaxið 
upp. Aleigan hennar var gömul biblía, er lrún lrafði fengið að 
erfðum. Rödd frá þessari hók ómaði í sálu hennar, sem minnti 
hana á hinn œðsta kærleik, lians, sem fyrirgaf og bað fyrir þeini, 



—188 


sem slógu hann og negldu liann á krossinn. Hún íneðtók þenn- 
an boðskap með trú, og trúin jók henni skilning. Meö lotning 
nam stúlkan staðar frammi fyrir undrajurtinni, þar sem hún 
stóð í fullum blóma og drakk í sig ilminn, er jurtin angaöi af. Og 
hún lieyrði rödd, er til hennar kom frá hverju blaði jurtarinnar, 
og raddirnar runnu saman í himneskt eilífðariag. Hún tók eitt 
blómstrblað af jurtinni, og lagði það 1 biblíuna sína, og með því 
í var biblían látin undir höfuðið á henni, er lnin fám vikum síð- 
ar hvildi í líkkistunni sinni.—En jurtin hélt áfram að blómgast 
í skóginum og varð á að líta sem göfugt tré. þá hneyksluöust 
þistlarnir og þeirra félagar, og kváðu aðskotajurtina' heldr en 
ekki vera farna að hreykja sér upp. Og sniglarnir liugsuðu 
eins, og hrœktu á jurtina. Svo kom svínahirðir, sem var að 
safna þistlum og hrísi til eldkveikju. Hann var ekki vitrari en 
það, að hann reif undrajurtina upp og varpaði henni í eldinn 
eins og liinu ruslinu.— En það vildi til, að konungrinn þar í land- 
inu varð þunglyndr og sárþjáðr á sálunni. það var reynt að 
lækna liann með öllu móti. Líkamleg vinna var eitt læknisráð- 
ið. En það dugði ekki hót. Ekki hcldr það að lesa honum 
djúpsett heimspekisrit, eða hálærðar vísindabœkr, eða auðveld- 
ustu skernmtibœkr. Allt reyndist ónýtt. þáfékk konungr frá 
spekingi einum boð, að einn hlutr gæti þó læknað hann; það 
væri jurt ein í skógi nokkrum ];ar í landi konungsins. það var 
jurtin himinfallna, sem \dð var átt. En nú var hún ekki lengr 
til, því svínahirðirinn liafði eyðilagt hana; ekki neitt eftir af 
lienni nema laufblaðið litla í líkkistu stúlkunnar, setn enginn 
vissi neitt um. Svo konungrinn lækn&ðist ekki. Sarnt fór 
hann út í skóginn, þar sem jurtin haföi verið, og sagði: „þetta 
er heilagr reitr“. Og svo lét hann girða blettinn með gullnum 
grindum og varðmenn gæta lians. En grasafrœðingrinn t(ik 
sig til og samdi langa vísindalega ritgjörð urn undrajurtina, og 
hafði upp úr því mesta heiðr. 

Svona er æhntýrið utn jurtina dásamlegu og yfirnáttúrlegu. 
Og hvað það þýðir í aðalefninu, það liggr aldrei, sagði séra J. 
Bj., eins opið og á jólunum.—„Jólaguðspjallið er hin himneska, 
himinfallna jurt. I frásögunni um fœðing hins heilaga barns í 



— 189 — 


Betlehemsjötunni liggr fólginn allr kristindómrinn; þaö yfir- 
náttúrlega stórtré, sem 

„breiðir sitt lim yfir lönd, yíir höf, 
á lifenda bústað, á dáinna gröf, -1 
sprettr upp af hinni litlu himin-föllnu andlegu plöntu, sem er 
vort jóla-guSspjall.“ — „Aldrei hefi eg fengið aðra eins ómót- 
stœðilega hvöt til að þekkja vanmátt minn eins og á hinu liðna 
ári, aldrei eins verið til þess knúðr að þreifa á allsleysi mínu. 
En svo ætti eg þá nú á þessum jólum að hafa meira skilyrði en 
á nokkurri jólahátíð áðr á æfi minni fyrir því, að kunna að 
meta fagnaðarboðskap jólanna.“ 

'A* 

Á gamlaárskvöld las séra J. Bj. upp lofsönginn fagra eftir 
séra Valdemar Briern út af 150. Davíðs sálmi, sem prentaðr er 
fremst í þessu númeri „Sameiningarinnar“. Síðan talaði hann 
út af 90. Davíðs sálmi, sérstaklega þessum orðum: „Og það 
þeirra (æfiáranna) hið kostulegasta er sorg og mœða, því þau 
líða skjótt, og vér erum á flugi.“ — „Svo þetta liðna mótlætisár 
æfi minnar ætti þá að vera dýrmætasti hluti hins liðna lífs míns.“ 
„Og nokkuð er það, að ekkert æfiár mitt finnst mér nú hafa ver- 
ið eins stutt, liðið eins fljótt, eins og þetta síðasta.“ 


Um noklcur síðastliðin ár hefir það veriðsiðr í söfnuði kirkju- 
félags vors hér í Winnipeg, að gefa kirkjunni jólagjafir í pen- 
ingum. Hafa gleðilega margir safnaðarlimir tekið þátt í því, 
að minnast kirkju sinnar á þennan liátt, og hafa menn með því 
eftirbreytnisverða uppátœki drjúgum grynnt kirkjuskuldina. 
Við þessi síðustu áramót fékk kirkjan $140.25 í jólagjöf. 
— Auk þess gaf prestr safnaðarins kirkjunni býsna gott exem- 
plar af biblíu Guðbrands biskups þorlákssonar, sem, eins og 
kunnugt er, var prentuð á Hólum í Hjaltadal 1584. Var þessi 
merkilega bók rétt áðr keypt fyrir 20 dollara. Er ætlazt til, að 
hún verði höfð fyrir altarisbiblíu í kirkjuffni, þá er hún hefir 
fengið nauösynlega viðgjörð, verið bundin í hœfilegt skrautband, 
sem, ef til vill, myndi kosta allt að því eins mikið og nú var gefið 
fyrir hana. 



í sunnudagsskóla safnaðar vors hér í Winnipeg kenndu alls 
30 manns á síðast liðnu ári. Nú eru kennararnir 20. — Tala 
þcirra, er skólann haí'a sótt á árinu, er 359. — Samskot á skól- 
anum, sem er í tveim deildum, á árinu S105.55 (nálega eins og í 
fyrra: SlOl.Ol). — í sjóði átti skólinn um áramótin $103.87. 


Urn það leyti, sem sunnudagsskóli Winnipeg-safnaðar varð til, 
sumarið 1884, var því heitið, að fyrir fjársamskot þau, er gjörð 
yrði á þeim skóla, skyldi, þá er tími væri til, keyptar bœkr til 
nota fyrir lærisveina og kennendr skólans, eðameð öðrum orðum 
stofnað lán-bókasafn fyrir skólann. Og nú loksins í byrjan 
þessa árs hefir bókasafn Jretta kornizt á fót. I því cru þegar 
hátt á þriðja hundrað bindi (eða nákvæmlega 277). Er það 
flest enskar bœkr eftir fræga höfunda, nálega allt úrvalsrit. 
Nokkuð þeirra bóka, sem eru á ensku, er frumritað á þýzku og 
sérstaklega handa börnum. Af íslenzkum bókum er enn mjög 
lítið, en áformið er, að bœta við það, sem þegar er til, svo fijótt 
og mikið, sem efni leyfa. Bókavörðr er settr við safnið úr hópi 
sunnudagsskólakennaranua. Annast bókavörðr útlán bóka á 
hverjum sunnudegi samkvæmt þar til settum reglum. Ólæs 
börn fá ekki bœkr safnsins að láni, en í stað þess verðr þeim 
öðruhverju úthlutað myndablöðum ágætum. 


Á íundi, sem haldinn var í Árnesbyggð í Nýja íslandi i 
húsi hr. þorvalds þorvaldssonar hinn 8. þ. in., af mönnurn þeim 
í því plázi, er eigi hafa látið leiðast burt frá evangeliskri lút- 
erskri trúarjátning, var tekin sú ályktan, að endrmynda Ár- 
nessöfnuð og ganga í kirkjufélag vort. Voru þessir ]:rír safnað- 
arfulltrúar kosnir: þorvaldr þorvaldsson (formaðr), Sigrbjörn 
Haligrímsson (féhirðir) og Jóhannes Magnússon (ritari), og hefir 
hr. Jóhannes skýrt forseta kirkjufélagsins frá þessu. I söfnuð- 
inum cru 8 fjölskyldur (25 fermdir og 20 ófermdir). 


Um hið kirkjulcga ástand í Seyðisfirði hefir oss (urn nýárs- 
leytið) verið ritað ]ætta sem áframhald af því, er stendr í Des- 
ember-nr.i blaðs þessa: „Aldrei hefir meira en nti sungið á, 
að'því er snertir ófriðinn hér í söfnuðinum. Séra Sigurðr Gunn- 



— 191 ' 


arsson, prófastr á Yalþjófsstað, og séra Magnús Blöncl&l í Valla- 
ncsi voru af biskupi settir til að koma sáttum á milli prestsins 
og ];ess hluta fólksins, sem hefir verið á móti honum. þessir 
inenn komu og stefndu mönnum saman á fund. Yfirheyrðu 
þeir einn og einn í senn og reyndu að miðlamálum. Entilraun 
þeirra hafði lítinn árangr: að eins 3 eða 4 sættust. En svo er nú 
prestr síðan byrjaðr á að stefna mönnum þeim, er stóðu undir 
kæruskjali nokkru til biskups frá því á síðastliðnu vori, sem gaf 
tilefni til þess, að hin áminnzta sáttatilraun var gjörð. Gangi nú 
ekki saman, lendir málið fyrir rétt. þeir tveir, er fyrst var 
stefnt, sættust. Lengra er ekki komið. það má telja víst, að 
forsprakkar íiokksins, sem eru á móti séra Birni, stappa í menn 
stálinu með að sættast ekki.“ 


Ummælin um ritstjóra blaðs þessa í ritgjörð séra Hjörleifs 
Einarssonar í þessu númeri höfum vér látið standa, þótt því fari 
mjög fjarri, að vér eigum slíkt lof skilið. Oss fannst fyrst, eftir 
að vér lásum greinina, sjálfsagt, að stryka þessi orð út; en. eftii' 
nokkra umhugsan afréðum vér, að hreifa ekki við þeim, heldr 
láta þau standa, svo þau framvegis gæti orðið oss til auðmýk- 
ingar. 


Vér biðjum málfróðalesendr „Sameiningarinnar“ afsökunar 
á því, að tvennskonar stafsetning er á þessu númeri blaðsins. 
Eins og kunnugt er, heíir séra Friðrik J. Bergmann í voru nafni 
í sjúkdómsforföllum vorum haft á hendi x-itstjórn blaðsins nú í 
í'étt heilt ár. það er fyrst með þessu númeri, að vér höfum aftr 
tekið við ritstjórninni; er þó sumt í þessu blaði frá honum og 
með hans stafsetning. 


ÓMISSANDI LEIÐRÉTTING. 

Fyrsta líaan I lofsöngnum eftir séra Valdimar Briem út af 150. 
Davíðs sálmi fremst í þessu blaði „Sameiningarinnar" er því miðr skökk : 
„Lofa guð ÞINNA; hvar? l ‘ i staðinn fyrir: „L nfa guð ÞINN IIERIIA; 
hvar ?“ — Vér biðjum lesendr vora að fyrirgefa oss þessa slœmu villu, þótt 
bún sé ekki nema óbeinlínis oss að kenna. 



— 192 — 


J.C.lIeuch (borið fram: liulS), biskup í Kristjánssandi í Neregi, áðr 
prestr í Kristjaníu, er bæði sem guðfrœðingr og prédikari stór-frægr um 
norðrlönd oll og viðar. Hann befir unnið kirkjunni og kristindóminum 
hið mesta gagn með ýmsum ágætum trúvarnar-ritum. Fyrir einu ári liðnu 
gáfum vér lesendum blaðs j>essa kafla þýddan úr bók þeirri eftir hann, sem 
beitir „Kirkjan og vantníin“. Og nú í þessu nr.i böfum vér komið með 
prédikan eina eftir hann, -þýdda úr safni af prédikunum hans fyrir alla 
iielgidaga á árinu, er fyrir skömmu hfefir verið gefið út og nefnist „Vitnis- 
hurðr umKrist “. Menn sjá á þessari rœðu, livernig sá maðr fer með það 
trúaratriði í kenning Jesú Krists, sem ýmsir af löndurn vorum á þessum 
tíma eru að heimta að sé strykað út úr kristnum frœðum,—Yér leyfum oss 
i sambandi við prédikan þessa að minna lesendr vora á það. sem af oss er 
sagt um sama efni í hugieiðing út af „dómuM drottvns' 1 í Sam. 6. árg., nr. 3. 


Lexiur fyrir sunnudagsskólann; fyrsti ársfjórffungr I893. 

6. lexía, sunnud. 5. Febr.: Musterisvigslan (Esra 6, 14—22). 

7. lexía, sunnud. 12. Febr.: Eœn Nehemiasar (Neh. 1, 1—11). 

8. lexia, sunnud. 19. Febr.: Endrreisn borgarmúranna (Neh. 4, 9— 21). 

9. Iexía, sunnud. 26. Febr.: Lögmálslestrinn (Neh. 8, I—12). 

10. lexía, sunnud. 5. Marz: Sabbatshaldið (Neh. 13, 15—22)._ 

11. lexfa, sunnud, 12. Marz: Ester frammi fyrir konunginum (Est. 4, 10—5, 3). 

12. lexía, sunnud. 19. Marz: Áminningar til œskumanna (Orðskv. 23, 15—23); 

eða: 

Skurðgoðadýrkan hégómi og heimska (Esaj. 44, 9-20). 

13. lexia, sunnud. 26. Marz: Yflrlit. 

KA UPENDUR „SAM.“ A ÍSLAKDI borgi blaffúJ lir. 
Sigurffi Kristjánssyni í Reykjavík. 

Sæbjíirg, mánaðarblaS með myndum, 1. árg. Ritstjóri síra O. Y. 
Gíslason. Kostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra ísafoldar. 

Slinnailfara hafa Chr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg, Sigfús Barg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurð'sson, Minneota, Minp. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni,_ flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIKKJUBLAÐID, mánaSarrit handa íslenzkri alþýðu, á stœrð við ,,Sam.“, 
kemr út í Rvík, undir ritstjórn séra fórhalls Bjarnarsonar. Má panta hjá W. 
H. Paulson í Winnipeg og Sigfúsi Bergmann á Garíar, I’embina Co. ,N. 
Dak. Árg. frá nýári 60 cts. 

ísafoltl, Iang-stœl'sla blaðið á íslandi, kemr úr tvisvar í viku allt árið, 
kostar í Ameriku $1,50. Hið ágæta s'ógusafn ..safoldar 1889 og t89o fylgir i 
kaupbœti. —,,Lögberg 11 , 573 Main Str., YVinnipeg, tekr við nýjum áskrifendum. 

„SAMEININGIN 11 kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Y r erð i Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir frarn, —Skrifstofa blaðsins: 70-4 I'ifth Ave. N., YY innipeg, 
Manitoba, Canada.-—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Iíafsteinn Pétrsson, N. Stgr. forláksson, M. Pálsson, J«n Blöndal. 

PRBNTSMIDJA LÖGSRRGS — WINSII'Ee. 





